







3G SYDD YN CYNNWYS 


Hanes y Rhyfel. diweddar, 


&'r 4Bifrnu nfnabibp a ipraed, 


YN AFFGHANISTIA, 
Yn y Flwyddyn 1842, 


Pan yr aeth y cafrïdog Nomrr i ail-gymeryd cabool, lle y 
lladdwyd 4000 o'n gwyr ni; drwy fradwriaeth y Brenin, Dost 
Mahomed. Hwn, wedi lladd y nifer a grybwyllwyd, a rodd- 
odd bedair o Wragedd eìn Pen-swyddogion mewn carchar 
du i falu ŷd, â math o felin law, mewn daeargell, am bedair 
awr bob dydd; ac ar y dydd Sabbath, byddai yn perì eu 
dwyn allani brif heol y ddinas, a datguddio eu noethni i'r 
werinos! ac os ehwennychai neb hwynt, byddai rhaid iddynt 
offrymu eu cyrff i borthi blŷs eu gelynion creulawn! Pan 
gyrhaeddodd yr hanes am y fath driniaeth arswydus Loegr, 
fe gyffrodd ein grasusaf Frenhines Victoria i anfon y Cad- 
íridog Nott, â 10000 o wyr gydag ef, ìi Cabool, er mynu 
gweled rhyddhau y gwragedd a'u plant yn gyntaf, ac yna 
lladd y írigolion oll, a llosgi y ddinas yn lludw i'r llawr, gan 
fyned yn y blaen a gwneyd yr un modd yn mhob man trwy 
bob talaeth berthynol i Dost Mahojned;—“yr hyw hefyd 4 
wnaed, fel y ceir clywed wrth ddarllen y Gân ganlynol, a 
gyfansoddwyd ar dystiolaeth yr Awdwr, JomN BR1cz, yr hwn 

afu yn gwasanaethu dan y cadfridog. Nott, ac yn gyfranog 
o'r holl weithredoedd echrydus hyn, o'r dechrau hyd y 
diwedd. 



















ABERYSTWYTH: ” 1 


ARGRAFFWYD, DROS YR AWDWR, GAN D. JENKINS. 


— 


1852. 






















a 


CAN, &c, 


mo 


1 GwRANDEWCH, fy nghyd-wladyddion, chwi'r Cymreig- 
yddion glan, 

Clywch hanes fath weithredoedd na chlywodd neb o'r 
bla'n; 

Er coffadwriaeth dynion ni bu'r fath greulon graith, 

A wnaed yn Aifghanistia, tu draw i'r India faith. 


2 Pan ddaeth yr ŷd yn addfed i dalu'r dyled 'nol, 

I Dost Mahomed greulon, a llawruddion tref Cabrol, 
Dros y pedair boneddiges—mae'r hanes yn gytân; 

A thrwy'r fath weithred waedlyd y daeth 'rholl adfyd blin. 


3 DL gelyn didrugaredd wnaeth y gwragedd brafa'u 
ri 


Mewn gorfod fyn'd i'r cyfìl o dan anghenfil dŵ! 
Trwy orchest yn y carchar, gyda'r fath ddialgar wawd, 
A'u dwrdio mewn daeardy, tra'n porthi blŷs ei gnawd. 


4 Trwy drais ac anniweirdeb, a'r fath greulondeb mawr, 
Trythyllwch dynodd drallod a barn oddi uchod lawr ; 
Cabool a'i holl bwerau, a'i dirfawr berlau drud, 

A'r cyfan oll oedd ynddi, a ga'dd eu llosgi i gyd. 


5 Ac am y gwaed diniwaid, fe losged yn Cab'ol 
Bob gwr a gwraig a phlentyn, heb hedyn ar eu hôl; 
'Nol dwyn y gwragedd allan, a than ein tarian ni, 
Dechreuwyd talu'r dyled i'r Dost Mahomed du.* 
i ì 

* Tra buom ni yn tôri y porth i fyned i mewn i cabool trwy 
y front, cafodd Dost Mahomed, y brenin, gyfleusdra i ddianc 
allan trwy borth anwybodus i ni, o'r tu cefn i'r ddinas, gan 
adael y trigolion i gyd ar ei ol, a'r boneddigesau yn y carchar; 
a phob un o'r trigolion na chafodd ei ladd, wrth chwilio am y 
carcharorion, a losgwyd pan roddwyd y ddinas ar dân. Gan 
mai gwelydd coed oedd i'r tai i gyd, ni welwyd erioed y fath 
danllwyth. _ Yr oeddym ni erbyn nos ail tranoeth wedi teithio 
30 o filltiroedd oddiyno, ac yn gallu canfod cylch eoch mawr 
cwmpasog yn yr awyr uwch ben Cabool.. Yn mhen naw diwr- 
nod wedi hyn daeth brenin Cabool i'n herbyn, a byddin luosog 
o'n gelynion o'i amgylch ; a phan adnabuwyd ei berson ar gefn 
ceffyl gwineu, taflwyd bombshell ato, yr hon a ddisgynodd yn 
agos i'w geffyl, yr hyn a barodd iddo ffoì nerth traed eì anifail. 
Y gelynion hefyd a ddiflannasant oll: a dyma yr olwg ddiw- 
eddaf a gawsom ni ar Dost Mahomed. 



























































9 


6 Fe gurwyd lawr y caerau, a thrwy gynteddau'r jail, 

Lle bu'r pedair boneddiges yn rhwym mewn lloches wael, 
A'u hanwyl blant ymddifaid—O waeled oedd eu gwawr! 
Ga'dd eu llawio i maes yn llawen i nodded Brydain Fawr. 


7 Ond Ei gariad a'i drugaredd fu'n rhyfedd iawn ìi ni, 
Am ein cadw a'n diogelu rhag llosgi neb o'n llu; 

A'i enw a ddylem foli am galonogi 'r gâd, 

I wrthod cam V1croniA mewn gwasgfa dros ei gwlad. 


8 Oddi yno ar y pebyll, ar ben y Cynnull Mawr,* 
Lle bu'r gelyn melldigedig yn treiglo'r cerrig lawr, 
Yn swrth o ben y mynydd, ar hyd y bronydd serth, 
Pan nad oedd lle i lechu, na gwrthwynebu eu nerth. 


9 Er colli'r dydd pryd hyny, a pheri ini ffoi, ' 
Er mwyn cael peth esmwythder ac amser i bar'toì, 

Ar ben yr wyth dïwrnod trwm daeth y ddyrnod hyn, 
Pan aeth ein dewr fyddinoedd yn round oddeutu'r bryn. 


10. A'r cannons wrth y cannoedd ddechreuodd guro'n grâs, 

I gadw yr hen a'r ieuanc rhag lle ìi ddianc ma's ; 

A'r esgyll aer yn esgyn a disgyn, ol a bla'n, / 
A gwersyll ein gelynion i gyd yn golofn dân ! Ŵ 


11 'Roedd gwaed y lladdedigion yn ddigon 'beri braw, ì 
A'r meirwon gyrff yn gorwedd yn garnedd yma a thraw, | 
At ugain mil o'r rhei'ny, a'u barnu i gyd o'r bron! UU 
Boed hyn mewn coffadwriaeth gan bawb o'r dalaeth hon. 


* Y Cynnull Mawr a elwid gan drigolion y wlad, y Kytsik- 
kwts, sef bryn uchel iawn, â'i safiad o bob tu yn dra serth; ac LU 
ar ei ben wastadedd cyfleus i 20,000 o'n gelynion i wersylln. ; 
Amfonodd y cadfridog Nott 4 ysgafn-gatrawd i fynu ï edrych 
sefyllfa y gelynion; a phan oeddym wedi cyrhaeddyd tua han- 
ner y ffordd i fynu, dechreuasant dreiglo cerrig mawrion ar ein 
penau, nes y bu gorfod arnom droi yn ol, a dianc ein goreu. 
Ar ben yr wyth diwrnod, pan aetlìom i ail-ymosod ar y bryn, 
yr oedd cyrff ein gwyr ni, a laddwyd gan y cerrig; wedî eu tôri 
yn ddarnau mân i gyd, oddieithr corff un Swyddog enwog, yr 
hwn a gylymasant i fynu yn driongloe, ac a dorasant ymaith ei 
wendid, gan eî osod yn wawdus ar eî wyneb, a hyny o ddirmyg 
i'r cadfridog Nott. Ond buan y trôdd eu gorfoledd yu dristwch, 
canys pan ddechreuodd y shy-rochets ddisgyn yn eu gwersyll, | 
a rhoddi eu pebyll oll ar dân, yn eu gwaith yn ceisio dianc, der- 
bynid hwy gan y grape a'r canister shots, nes y lladdwyd hwy 
bob un, pryd yr oedd eu gwaed yn rhedeg yn llifogydd ar hyd 
llechwedd y bryn; eithr ni laddwyd un o honom ni y dydd 
hwnw. , 





4 


12 Dau cant a deg a deugain o filwyr Prydain Fawr, 
A: laddwyd. gan y cerrig ddaeth fel y cenllusg lawr; | 
Er colli'r hen gyfeillion ni aethom ar y daith, 

I Ghuznee yn gywir, dros driugain milltir faith. 


13 Yn hôno rhoddwyd ysgol, ì esgyn pen y tŵr, 

I agor pyrth y caerau nis gall'sai mab na gwr; 

Cai'r cynta” aeth fynu i'r ysgol, o'r fath anferthol hyd! 
Ei daro.i lawr. yn farwol i faith dragwyddol fyd. 


14 Fe dyllwyd dan y ddaear, a dirfawr oedd y draul, 
Nes oedd yr holl seleri yn amgylchynu 'r sail; 

A deuddeg baril bowdwr danfonwyd tref Ghuznee 
Bob cymal drwy'r cymylau i'r awyr deneu fry.* 


15 Ond un ar ddeg ar hugain roed yn y ddae'ren ddwys, 
Bob un, o ben yr ysgol i'r byd trag'wyddol bwys: 

?Nol gorphen hyn o weithred rhaid myned ar y daith, 
Trwy ganol gwlad Kelasia, hyd oror Persia faith. 


16 Ni safodd tref na phentref ar hyd y parthau hyn, 
Un broes ar hyd y broydd, na briw-wydd ar y bryn, 


* Pan aethom at Ghuznee, wedi methu myned i mewn trwy 
ddringad ysgol, nac un modd arall, gan gadernid ei chaerau, 
gorchymynodd y cadfridog Nott i'r holl fyddinoedd amgylchu 
y ddinas o amgylch ogylch, a saethu blank cartridge, sef pylor 
heb fwledi, ìi wneyd digon o sŵn a mŵg, i dwyllo a dallu y gel- 
ynion, tra bu y miners a'r sappers yn tôri level i fyned dan syl- 
faeni y ddinas. Cymerodd y gorchwyl hwnw ddau ddiwrnod 
a dwy noswaith cyn eiorphen; ac wedi rhoddi deuddeg baril 
o bylor yn y seleri, a thân yn y fuses, a myned ein hunain yn 
ddigon pell o ffordd niwaid, cawsom deimlo y ddaear yn crynu 
dan ein traed, a gweled cyrff ein gelynion megys brain yn hof- 
ran yn yr awyr yn mhlith darnau tanllyd o'r ddinas. Ar ein 
taith oddiyno trwy dalaeth Kelasia, daethom i ddeall fod gwy- 
bodaeth am yr hyn a wnaethom i Ghuznee wedi cyrhaedd yr 
holl barthau o'n blaen ni, a thrwy hyny fod y trigolion wedi 
gweled nad oedd wiw ymddiried i gadernid eu dinasoedd caer- 
og; a.thrwy hyny yr oeddym yn cael pob tref a phentref yn 
wâg o'r trigolion, y rhai oeddynt agos i gyd wedi ffoi. Bu hyn 
yn foddion yn llaw Rhagluniaeth i'n cadw ni rhag lladd a llosgi 
miloedd yn rhagor nag a wnaethom. Ond nis gadawsom dref 
na phentref drwy yr holl barthau heb eu llwyr ddifrodi, oddi- 
eithr Candahar yn unig; gwelodd y cadfridog Nott fod yn dru- 
eni distrywio hôno, o herwydd ei hardderchawgrwydd, ac y 
gallai hi fod o wasanaeth i Loegr yn ol llaw. Nid oedd un tŷ 


unig i'w weled trwy yr holl wledydd, ond dinasoedd caerog, 


trefydd, a phentrefydd i gyd. 








Y 


D 


Na math o adeiladaeth ar hyd y dalaeth fawr,— 
Pob llan a llŷs gai 'u llosgi, a'r tyrau eu tori i lawr. 


17 A dyma'r wlad greulonaf a'r d'wyllaf bron i gyd, 
A geir mewn hanesyddiaeth er creadigaeth byd; 
Yn hon mae'r Ishmaeliaid yn gwilied nos a dydd, 
Fel lladron dilywodraeth, ar enw talaeth rydd.* 


18 A phawb mor goel-grefyddol a grasol iawn i gyd,— 
Eu cestyll a'u capelau sydd lawn o ddelwau mud; 

A'u harferion 'n anarferol i bawb o'r ddynol-ryw,— 
Wrth gladdu'r priod marw rhaid llosgi'r priod byw! 


19 Er taro i mewn ac allan trwy drigfan pawb o'r bron, 
Nid oedd na dyn na dynes tu fewn i'r ddinas hon, 

Na math o ddim meddiannau, ond dylif delwau mân; 
?Doedd dim i'w wnenthur weithian ond dodi ei tai ar dân. 


920 At y nesaf pan dyneswyd fe'n rhoddwyd ni mewn câr, 
I ddyrehu ein banerau uwch caerau Candahâr;t 

Yn hono cafwyd nodded mewn lludded ar y daith, 

I oeri gwres yr arfau wythnosau nifer saith. 


* Pan ddaethom ni at brifddinas Kelasia, neu Kelat, fel ei o 


gelwid gan y trigolion, gwelsom y parth pellaf o'r daith. Dy- 
wedodd ein cyfarwyddwr ein bod 23,000 o filltiroedd o Lundain. 
Dyma'r wlad a'r gelynion gwaethaf o bob rhyw a welsom. Y 
rhan fwyaf o'r wlad hon sydd anialwch, a'r rhan arall ddim ond 
mynyddau noethlwm a thywod poeth, heb groen ar wyneb y 
ddaear. Y trigolion oeddynt i gyd wedi ffoi o'r brifddinas, a 
chymeryd eu heiddo gwerthfawrocaf gyda hwynt, heb adael 
dim ar eu hol ond rhyw nifer mawr o ddelwau, yn eu tai a'n 
capeli; yr hyn oedd yn dangos eu bod yn bobì dra chrefyddol. 
Hon yw y genedl sydd yn offrymu y plant i Moloch, a'r wlad 
lle mae y gwr yn cymeryd ei losgi yn fyw wrth gladdu y wraig, 
a'r wraig yr un modd wrth gladdu y gwr. 


t Pan ddaethom i Candahar, yr oedd y gelynion wedi ffoi 


oddiyno hefyd ; ond yr oedd y ddinas yn llawn iawn o bob llun- 
iaeth, ac o drysorau drudfawr o bob math. Buom yno saith 
wythnos, yn cael ein diwallu â phob math o foethau, .heb neb 
i'n haflonyddu. O'r diwedd daeth y tywysog Khan, mab brenin 
Cabool, âg o ddeutu 30,000 o wyr dan ei lywyddiaeth, ac an- 
fonodd hêr (challenge) i'r cadfridog. Nott i ymladd brwydr deg 
â dim ond muset am fusRei, a gadael y cannon mawr w'r traîn 
o artŷleri oll o'r tu cefn i'r mynydd. Eithr wedi i'r gwyr traed 
ymladd am bedair awr, bu gorfod galw yr artêlerê i mewn, pan 
oeddym ni bron ein gorchfygu, o herwydd nad oedd dim diwedd 
ar ddyfodiad ein gelynion ìi mewn o hyd o'r mynyddoedd. 








6 


91 Mae Canda'n ddinas gaerog, a thref ardderchog iawn, 
Yn cynnwys pob cynnaliaeth, darpariaeth pawb yn llawn, 
Pob math o win a gwirod i'w trafod yn ddi drai, 

A ninau mor ddibryder yn cael pleser i'w mwynhau. 


92 Nes gwel'd yr holl elynion, rifedi gwlith y wawr, 
Fel brain ar hyd y bronydd a bryniau'r mynydd mawr; 
Sef holl bwerau'r dwyrain, o gwmpas deugain mil, 

A th'wysog eu milwriaeth yn marchogaeth ar ei ful. 


93 A'r lluoedd trwy bob chwarter yn cario'r faner ddu ; 
Ond ni roisai teulu Deifes ddim chwarters byth i ni; 
Ond Syr William Nott ein noddwr, rhyfelwr doeth di 


blyg, | 
Ro'dd faner Hanoverian i hongian hyd y brig. 


"24 'Doedd hyd a lled y llinell, ar briddell bryn a bro, 
Ond deuddeg mil o gwbl, a'r rhe'ny yn ddwbl rô; 

A. degauin mil i'n herbyn ar hyd y penrhyn maith, 
Gelynion creulon, craffus—arswydus oedd y gwaith. 


25 Syr William Nott pan welodd fath luoedd ar y ma's, 
Flaenorodd fyddin Lloegr â baner goch a glâs; 

Dros bedair awr yn brysur bu brwydr boeth ddi baid, 
Heb wybod dim pryd hyny ai cael neu golli a wnaid. 


26 Wrth golli câr neu gyfaill âi 'n llinell ni yn llai, 

A'r g'lynion digyfartal bob awr yn amlhau, 

Wrth y miloedd dros y mynydd, ar hyd y bronydd lawr, 
Nes daeth y gwyr ceffylau â'u glân bwerau i'r glawr. 


* Gallaf ddywedyd am y Khyber Pass fel y dywedodd Mr. 
Williams, Pantycelyn,— 


5 Rwng Pihairoth â Baalsephon, 
Tra b'wyf byw mi gofia'r lle, 

Mewn cyfyngder eithaf caled, 
Gwaeddodd f” enaid tua'r ne'.” 


Ac yn yr amgylchiad yma yr oeddym ninau, ie, mewn mwy o 
gyfyngder, efallai, nag y bu neb milwyr erioed o'r blaen, sef 
rhwng dwy graig anferth o uchder, a'r llwybr yn y gwaelod, 
ddim yn lletach mewn rhai manau na lle i ddau ddyn gerdded 
oehr yn ochr; tra yr oedd y gelynion o bob tu yn euro arnom 
o ben y ddwy graig, a ninau mewn sefyllfa mor gyfyng, fel nad 
oedd genym lei wneyd defnydd o'n harfau. 'Tôrid ni i lawr yn 
dorfeydd bob ergyd, nes yr aeth Syr Robert Sale â'r mountain 
train ì ben y graig, yr hwn a wnaeth y fath laddfa ar ein gelyn- 
iod ag na welwyd erioed o'i bath o'r blaen, Yr oedd tri thyw- 





















/| 


27 A chario'r dydd o'r diwedd, er ein gorfoledd ni, 
Trwy ladd y llu banerog a chaethiwo'r marchog du; 
Er ennill buddugoliaeth ar draul marwolaeth fawr, 
Deg cant ar un diwrnod roed dan y tywod lawr. 


28 Rhwng y Khyber Pass a'r Bowlin bu'r gelyn ar bob 


llaw, 
Y naill yr ocbr yma a'r llall yr ochr draw ; 
O graig i graig yn curo a tharo mor ddi draul, 
A ninau mor gaethiwus yn syrthio megys dail.* 


29 Ond Syr Robert Sale â'i faner aeth i'r uchelder mawr, 
A'r mountain train a'r cannon, gan droi'r gelynion lawr; 
Rhwng dirfawr dân a dwndwr, ein pen-rhyfelwr gwiw, 
Er lladd y ceffyl dano, a ddaeth oddiyno 'n fyw. 


30 Er gwaetha'r holl elynion, ni aethom yn y bla'n, 
Tra'r gwaed yn llifo'r llwybrau, a than golofnau tân! 
Mi gofiaf am y Khyber, a'r fath gyfyngder mawr, 
A'r lladdfa aethus yno, a'r gwaed fu'n llifo 'r llawr. 


31 Ond am yr holl rifedi nid gwiw galaru mwy, 
Naw cant o filwyr gwrol aeth dan y marwol glwy”; 
Er cofio eu claddedigaeth, a'r fath farwolaeth fawr, 
A llawer o galedi na allaf enwi yn awr. 


32 Dros ddeunaw mis o amser, mewn llawer tywydd , 
twym” 

Bob dydd a nos o'r flwyddyn, ein byddin oedd yn rhwym, 

Weithiau mewn rhew ac eira, ar ganol gaua' du, 

Mewn pebyll yn gwersyllu, bron sythu buom ni. 


33 Wrth ysu yr holl ddinasoedd ar fath eithafoedd pell, 
Er gwneyd y fath rymusder, ni buwyd lawer gwell— 
Sef pedair tref a deugaiu bob cangen, heb nacâu, 
Heblaw holl gnwd y meusydd, a'u cynnydd trwm di drai, 


34 'R holl rice a'r gwenith gafodd, a rhai gwinllanoedd 
glân, 
Eu haberthu trwy'r holl barthau yn fŵg a fllamiau tân: 


ysog, ag oeddynt mewn cynghrair â'r Affghanistiaid, wedi dyfod 
â'n byddinoedd i'n herbyn i'r Khyber Pass, sef tywysog gwlad 
Sind Uchaf, tywysog gwlad Sind Isaf, a thywysog Bliwjestan ; 
o herwydd gwyddent y byddai rhaid i ni fyned trwy y Khyber 
Pass wrth ymadael â'u gwlad hwynt. 












8 


î draethu yr holl 'lanasdra ar dîr Khanistia faith, h^ 
Pob perchen pen a thafod gaiff brofì gormod gwaith,— 4 








35 I nodi yr holl fywydau a'r trysorau o bob rhyw : 
Rhyfeddol yw fy rhwymau am fy nghadw inau'n fyw! 


Derbyniwch hyn o hanes fel cyffes ddinacâd, 
A draethir gan y Cymro fu draw ^n anrheithio r wlad. 


86 Syr William Nott ein llywydd fu'n hylwydd iawn 
o hyd 

Wrth wneyd yr holl 'lanasdra (rwy wlad Khanistiai gyd, 

Lle'r erys ei weithredoedd i'r oesoedd eto a ddaw, 

Ar drefydd Affghanistia, tu liwnt i'r India draw- 


a7 Oddiyno yn y diwedd 'i anrhydedd gaiff ei ddwyn 


bo O'r dwyrain a'r gorllewin i dref Caerfyrddin fwyn, 
W^ Lle ca'dd ei godi i fynu a'i ddyrchu gyda'r gâd, 
EN Yn llywydd doeth llwyddiannus a gweddus yn mhob 
Ŵ gwlad ;— 
i 393. Fu'n rhodio mewn anrhydedd dros ddeugain mlynedd 
? $ 


- ma's 

Yn rheoli a rhyfela ar barthau 'r India frâs ; 

A. llywodraethu'r Iluoedd trwy'r holl flynyddoedd maith, t 
Ac o fewn i dref Caerfyrddin daeth terfyn ar ei daith. ; 


30 Er cludo ei glodforedd, ei lon-wedd roddwyd lawr; . | 
Gobeithia” eì fod yn gorphwys yn ngwlad Paradwys ei 
i 'nawT.— ì 
7 Os gofyn neb neu amheu pwy ro'dd y geiriau ar gân, | 
Chwi ellwch ateb iddo mai cywir Gymro glân,— ” 


40 Fu draw yn Affehanistia, £u hwnt i'r India faith, 

Yn gwrthod cam VICTORIA a chael y gwaetha o'r gwaith; 
A chwedi colli'r iechyd, dychwelyd i fy ngwlad, y 
I dario ìi Aberystwyth efo tylwyth tŷ fy nhad. 

ab JoHN Rrc—, mab DAvrpD BCE, 
Aberystwyth. 


nu 


U . D. JENKINS, ARGRAFFYDD, ABERYSTWYTH. 





